WicipediA 


Syrieg 


Iaith Semitaidd yw Syrieg. Deilliodd o dafodiaith ddwyreiniol yr 
Aramaeg yn Edessa, Osroene (heddiw Çanhurfa, Twrci), un o 
ganolfannau'r Cristnogion cynnar. Siaredid yn Syria hyd y 13g. 
Defnyddir hyd heddiw fel iaith litwrgíaidd mewn rhai eglwysi 
dwyreiniol gan gynnwys Eglwys Asyriaidd y Dwyrain , yr Eglwys 
Uniongred Syrieg , jnr Eglwys Gatholig Galdeaidd a'r Eglwys 
Faronaidd. 



■t-Ì-h 

'rM'r.l.'/iûlJ.bi'it 


g( Ì»i VT--^ 1^1 

' l .. v 

» l^dPrt’JfcÌun^iii,-!- 
ä* ■■! ■ --■ i Tj" w -^ j . j !_■, 1 

tì . bl^I^JC.W^bÌ 

ÍÍ #bM&»4^io«UÛü 


Llawysgrif Syrieg o'r llg. 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Syrieg&action=edit). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Syrieg&oldid=5032702" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 9 Ebrill 2018, am 07:37. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

















